WikipediA 


Griyegong Mediebal 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Griyegong Mediebal na kilala rin bilang Griyegong Bisantino L 1 ) ang yugto ng wikang Griyego 
sa pagitan ng Mga Gitnang Panahon noong mga 600 BCE at pagbagsak ng Constinople noong 1453. 
Ang huling petsa aynagmamarka ng wakas ng Mga Gitnang Panahon sa timog-silangang Europa . Mula 
ika-7 siglo, ang Griyego ang tanging wika ng pamamahala at pamahalaan ng Imperyong Bisantino . 
Ang pag-aaral ng wikang Griyegong Mediebal at panitikan ay isang sangay ng mga pag-aaral na pang- 
Bisantino o Bisantinolohiya na pag-aaral ng kasaysayan at kultura ng Impeiyong Bisantino. Ang 
Griyegong Mediebal ang ugnayan sa pagitan ng mga anyong sinauna at moderno ng wikang Griyego 
dahil sa isang panig, ang panitikan nito ay malakas pa ring naimpluwensiyan ng wikang Sinaunang 
Griyego samantalang sa kabilang panig, marami sa mga katangiang linggwistiko ng Modemong 
Griyego ay nagkakahugis na sa sinasahtang wikang Griyego. 

Mga sanggunian 

1. "There is a pending petition for an IS0639-3 eode of Medieval Greek: gkm" (http://www.si 

l.org/IS0639-3/chg_detail.asp?id=2006-084&lang=gkm). Sil.org. 



Medieval Greek 


'EAAr|viKfj 


EUiniki 

Rehiyon 

eastern Mediterranean 

Era 

naging Modernong Griyego 
mula noong 1453 

Pamilyang 

wika 

Indo-European 

■ Hellenie 


■ Medieval Greek 

Mga 

Proto-Greek 

maagang 

■ Aneient Greek 

anyo: 

■ Koine 


■ Medieval Greek 

Sistema ng 

Greek alphabet 

pagsulat 


Mgakodigong pangwika 

ISO 639-3 

- 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Kasaysayan ng wikan g Griy ego 

(tignan din: alpabetong Griyego) 



Proto-Griyego (e. 3000 BCE -1600 BCE) 


Myeenaean (e. 1600 BCE -1100 BCE) 


Sinaunang Griyego (e. 800 BCE—330 BCE) Mga dialekto'. Aeolie, Areadoeypriot, Attie-lonie, Dorie, 
Loerian, Pamphylian , Homerie Greek, Maeedonian 

Griyegong Koine (e. 330 BCE-330 CE) 


Griyegong Mediebal (330 CE-1453) 


Modernong Griyego (rnula 1453) Dialeets'. ealabrian, eappadoeian, eheimarriotika, eretan, eypriot, 
Demotie, Griko, Kathareyousa, Pontie, Tsakonian, Maniot, Yevanic This box: 
view-talk-edit (https://tl.wikipedia.Org/w/mdex.php7title-Padron:History of the Greek_ language&action=edit) 


Dates (beginning with Aneient Greek) trom Wallaee, D. B. (1996). Greek Grammar Beyond the 
Basies: An Exegetical Syntax of the New Testament. Grand Rapids: Zondervan. p. 12. 
ISBN 0310218950. 




























t -y -b (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:Mai4|W l |nlW!l|TH)| ' Wtp wll i fi W M r Q »Hpnidon=edit) 


C. ikatlong milenyo BCE C. 1600 BCE - 1100 BCE C. 800 BCE - 300 BCE C. 300 BCE - 330 CE 


C. 330 CE -1453 


Sinee 1453 


Proto-Griyego 


Myeenaean 


Sinaunang Griyego Griyegong Koine 


Griyegong Mediebal Modernong Griyego 


L 


t-u - b (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:Vym3<anSi(B'H!S)®tR!i:ticBMrtt) lKri yA(OCJaa 

P roto-Griyego (e. 3000 BCE-1600 BCE) ■ Myeenaean (e. 1600 BCE-1000 BCE) ■ 

Sinau nang Gri yego (e. 1000 BCE-330 BCE) ■ Griyego ng Ko ine (e. 330 BCE-330 CE) ■ 

Griyegong Mediebal (330-1453) ■ Modernong Griyego (mulal453) 

Kasaysayan ■ Ortograpiya ■ eyrillisasyon ■ Romanisasyon ■ Mga anyong arkaiko ■ Mga diakritika ■ Mga numeral ■ 
Linear B ■ eypriot syllabary 

Alpha ■ Beta ■ Gamma ■ Delta ■ Epsilon ■ Zeta ■ Eta ■ Theta ■ lota ■ Kappa ■ Lambda ■ Mu ■ Nu ■ Xi ■ Omieron ■ Pi ■ Rho • 
Sigma ■ Tau ■ Upsilon ■ Phi ■ Chj ■ Psi ■ Omega ■ Obsolete: Digamma ■ Heta ■ Koppa ■ San ■ Sampi 
Sin aunang Griyegong (aeeent) ■ Griyegong Koiner ■ Modernong Griyeg o 
Aneient Greek (tables) ■ Modern Greek 

Cappadocian ■ Cretan ■ eypriot ■ ehalkidiki ■ Demotie ■ Greek-Calabrian ■ Griko ■ Katharevousa ■ Misthiotiea ■ Pontie ■ 
Tsakonian ■ Yevanic 


Kasaysayan 


Alpabeto 

Mga titik 

Ponolohiya 

Grammar 

Mga dialekto 


Sinaunang Griyego ■ Byzantine . M odern ong Griyego 

Griyegong Wikipedia ■ Mga exonym ■ Mga Morpema ■ Mga katawagan ng pagmamahal ■ Mga pangalan ng lugar ■ 

lyi q^ nduucindv ns prKsh _ * / ^^ _l _ v j a _ i _ g r _ *j i *j _^ v 

Mga kawikaan ■ Greek language guestion ■ Graeeo-Armenian ■ Graeeo-Aryan ■ Pre-Greek substrate 
Pagtataguyod at pag-aaral Pundasyong Heleniko para sa Kultura ■ Sentro para sa Wikang Griyego 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Griyegong_Mediebal&oldid=1617224" 


Huling pagbabago: 08:48, 30 Nobyembre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike ; maaaring mailapat ang karagdagang termino. Tingnan ang Ta kdang Gamit 
para sa mga detalye. 




